^ameinimiin. 

Mánaðarrit til stuðnings lcirkju og lcristinclómi ísleadingo. 
gefið út af hinu ev. lút. Jcirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJAJINASON. 


18. ÁRG. 


WINNIPEG, DESEMBER 1903. nr. 10. 


Jólasöngr til harnanna. ') 

Eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag : Ofan af himnum hér kom eg ) 

1. Hver er sú nótt svo björt og blíð, 
sem ber af degi’ um sumartíð 

og andar milt og hœgt og hljótt ? 
Hún heitir, börn mín, jólanótt. 

2. Hver er sá hljómr hreinn og skær, 
á himni’ og jörðu fjær og nær, 

er vekr innst í hjarta hljóm ? 

Þér heyrið, börn mín, englaróm. 

3. Hvert er það Ijós svo lítið og smátt, 
er logar skært um dimma nátt 

og lýsir heilli heimsins þjóð ? 

Það heitir Jesús, börn mín góð. 

4. Hvert er það gull svo skært og skírt, 
sem skírra’ en heimsins gull er dýrt 
og dýrra’ en jörð og himins her ? 

Það herrann Jesús, börn mín, er. 

5- Hver er sú rós, er brosir blíð 
og blómgvast mitt í vetrarhríð, 


*) ,,KirkjublaSið“ 2, 15. 





146 


svo hennar blóm til himins nær ? 

Hún heitir Jesús, börn mín kær. 

6. Hvert er þaö barn svo blítt og ungt, 
sem ber svo margt og stórt og þungt 
og felr heim í faömi sér ? 

Það frelsari’ yðar, börn mín, er. 

7. Þú heilagt barn, þú lýða ljós, 
þú lífsins gull og himinrós ! 
þér englar syngja lofsöngsljóð ; 
þá lofgjörð auki börnin góð. 

Fagnaðarefni jólanna. 

Jólahugleiðing eftir séra Friðrik liallgrímsson. 

,, Óttizt ekki ; því sjá, eg flyt yðr gleðiboíSskap um mikinn 
fögnuð, sem verða mun fyrir allan lýðinn; því að í dag cr yðr 
frelsari fœddr, sein er Kristr drottinn í borg Davíðs. Og 
þetta sé merkið fyrir yðr: þér munuð finna ungbarn reifað 
°g Uggjanda í jötu ‘ ‘ (Lúk. 2, 10-- 12). 

Þetta var boðskaprinn, sem engillinn flutti hirðunum fyrir 
utan Betlehem í fylling tímans. Nætrkyrrðin var allt í kring 
um þá; menn voru gengnir til svefns inni í borginni ; allir 
ferðamenn voru komnir í náttstað; og þeir gjörðu ekki ráð 
fyrir því að sjá aðrar lifandi verur þessa nótt en kindrnar, sem 
þeir áttu að gæta. Og þess vegna varð þeim bilt við, þegar 
allt í einu stóð hjá þeim engill drottins og dýrð drottins ljóm- 
aði í kring um þá. 

En engillinn hughreysti þá með því, að koma sín til 
þeirra væri ekkert hræðsluefni fyrir þá, heldr kœmi hann 
þvert á móti til þess að flytja þeim þann boðskap, er væri 
hið mesta fagnaðarefni. 

Fagnaðarefni — það er jólaboðskapr engilsins. Það var 
hann, þegar hann fyrst var fluttr hirðunum, fyrir mörgum 
öldum; það er hann enn í dag; og það mun hann verða með- 
an jólahátíð er haldin á þessari jörð, 



T 47 


Þessi boöskapr var fagnaöarefni fyrir þá kynslóö, sem 
heyrði hann fyrst. 

Öll saga Gyðingaþjóðarinnar fram að fylling tímans 
stefnir að þessum eina, mikla viðburði: komu hins fyrirheitna 
Messíasar. Saga Gyðinga byrjar á fyrirheiti um Messías; því 
þegar drottinn útvaldi Abraham til þess að verða forfaðir 
þjóðarinnar, þá gaf hann honum þetta fyrirheit: ,,Af þér 
skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. “ þetta 
sama fyrirheit ítrekaði hann við ísak og Jakob. Og spámenn 
sína lét hann flytja þjóðinni hvað eftir annað dýrðlega spá- 
dóma um Messías. I útlegð og þrautum byggði Israel á 
komu hans bjarta og glæsilega framtíðarvon. I þessari von 
höfðu kynslóðir guðhræddra Gyðinga lifað og dáið. Og í 
fylling tímans lifðu margir trúaðir menn, sem elskuðu þessa 
von og þráðu hjartanlega uppfylling hennar. 

Og svo efndi guð heit sín í fylling tímans; og hann lét 
engil sinn flytja þjóðinni þennan fagnaðarboðskap: ,,í dag er 
yðr frelsari fœddr, sem er Kristr drottinn, í borg Davíðs. “ 

Þessi boðskapr átti að vera ,,fögnuðr fyrir allan lýðinn“. 
Allr lýðrinn átti að fagna yfir því, að nú var hinn fyrirheitni 
Messías kominn,—hann, sem spámennirnir höfðu spáð um, 
hann, sem var von ísraels. 

En þó voru það ekki nema fáir af ölluin fjölda þjóðar- 
innar, sem fögnuðu yfir komu hans. Hvernig stóð á því? 
Það kotn til af því, að allr fjöldinn þekkti hann ekki, því þeir 
höfðu gjört sér rangar hugmyndir um hann; þeir héldu, að 
hann myndi koma með dýrð og veldi, með sigr yfir öllum 
óvinum, og hefja þjóð sína til öndvegis meðal þjóðanna. En 
þeir fundu ekki annað en ungbarn reifað og liggjanda í jötu; 
þeir fundu hógværan þjón drottins sem sagði við þá: ,,Takið 
sinnaskifti, því himnaríki er nálægt. “ Og þeir hneyksluðust 
á honum, af því að hann var allt öðruvísi en þeir vildu að 
hann væri, í stað þess að fagna yfir komu hans. 

En engu að síðr var jólaboðskapr engilsins hið mesta 
fagnaðarefni, sem Gyðingaþjóðinni hefir nokkurn tíma boð- 
að verið. 

Síðan eru liðnar margar aldir. Og um allar þessar aldir 



hefir boðskaprinn verið fluttr mönnum víðsvegar um jörðina, 
bæði Gyðingum, kristnum mönnum og heiðingjum. 

--Mörgum hefir hann verið hneyksli; þeir hafa hneyksla/.t 

á barninu himneska í jötunni; þeir hafa hneykslazt á hin- 
uni hógværa drottins þjóni; og þeir hafa lokað eyrum 
sinum og hjörtum fyrir honum og leitað sér fagnaðar annars- 
staðar. 

En þessi boðskapr hefir líka verið ,,fögnuðr“ fyrir ótelj- 
andi menn. Milíónir manna hafa veitt honum viðtöku í trú, 
elskað hann sem hinn dýrmætasta sannleika, er þeir þekktu, 
og lofað guð fyrir liann; hann hefir verið mesta fagnaðareini 
þeirra í lífinu og huggun þeirra í dauðanum. 

Og nú hljómar hann aftr til vor á þessari jólahátíð, þessi 
blessaði boðskapr frá liðnum öldum, sem alltaf er nýr og inn- 
dæll fyrir þá, sem heyra hann með eyrum trúarinnar. Og 
enn er hann hinn mesti og dýrðlegasti fagnaðarboðskapr, sem 
mönnum hefir verið fluttr. Hann er fagnaðarboðskapr fyrir 
alla, sem vilja veita honum viðtöku, unga og gamla, ríka og 
fátæka. Það er ekki sá maðr til, sem ekki hefir þörf fyrir að 
heyra hann; og alla þá, sem veita honum viðtöku, gjörir 
hann glaða. 

Það er vissulega fagnaðaretni fyrir þann,sem finnr synda- 
sekt hvílandi á sér og veit, að dauðinn er laun syndarinnar, 
að vita, að ,,svo elskaði guð heiminn, að hann gaf sinn ein- 
getinn son, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, 
heldr hafi eilíft líf. “ Hvað getr friðað órólega samvizku eins 
vel og þessi opinberun hinnar óendanlega miklu náðar og 
miskunnar guðs við synduga menn? Hvernig gat guð sýnt 
syndugu mannkyni, hve heitt hann elskar það, eins vel og 
með þessari jólagjöf ? 

Það er vissulega fagnaðarefni fyrir þann, sem þráir sam- 
félag við guð, en finnr, hve óendanlega hann er upphafinn 
yfir það, sem hann hefir skapað, að vita, að hann hefir sjálfr 
stigið niðr af himni og lifað sem maðr hér á þessari jörðu, til 
þess að gjöra börnum duftsins það mögulegt að nálgast sig,— 
að guðs eingetinn sonr vitjaði vor, íklæddr mannlegu holdi, 
til þess að greiða oss götu til föðursins á himnuin. 



Það er vissulega fagnaðarefni fyrir þann, sem ber mótr 
lætis-kross, að vita, að enginn hefir aumkazt yfir alla mann- 
lega eymd og sorg eins mjög og hann, sem fœddist í heirja 
þennan til þess aö ganga fyrir oss krossins og sársaukans veg, 
hann, sem á holdsvistardögum sínum lét engan krossbera 
óbœnheyröan frá sér fara, og hefir kennt oss, aö læging er 
vegr tii uppheföar og eilífr fögnuðr uppskera tára guðs barna. 
íiða skyldi nokkur maðr árangrslaust biðja hann um huggun 
og harmabót, sem gaf það bezta, er hann átti, sinn eingetinn 
son, til þess að grœða sár mannkynsins ! 

Og það er vissulega fagnaðarefni fyrir þann, sem þráir, 
að guðs vilji verði hjá sjálfum sér og öðrum og vill starfa að 
útbreiðslu og efling ríkis hans á jörðunni, en finnr sárt til ó- 
fullkomleika síns og þess, hve seint þessu mikla verki miðar 
áfram og í hve miklum veikleika það er unnið,^—það er vissu- 
lega fagnaðarefni fyrir hann, að nema í anda staðar hjá jöt- 
unni í Betlehem og sjá konung himnanna liggja þar sem van- 
máttugt ungbarn. Hann, sem kom til þess að stofna guðs 
ríki hér á jörðu, hann kom ekki með dýrð og veldi, heldr í 
læging; og eins eru líka kjör ríkis hans hjá oss oft lítilmótleg 
hið ytra. En eins víst og honum er allt vald gefið á himni 
og jörðu, stjórnar hann kirkju sinni með máttugri hendi, og 
tnun á sínum tíma gefa henni dýrðlegan sigr yfir öllu því, sem 
nú vill aftra þroska hennar og fullkomnun. Hver sem því 
vill, þó í miklum veikleika sé, vinna verk guðs ríkis í hans 
nafni, sem biðr í hans nafni : til komi þitt ríki, verði þinn 
vilji svo á jörðu sem á himnum, — hann skal ekki til ónýtis 
unnið hafa. 

Já, öllum lýð hefir jólaboðskapr engilsins fögnuð að 
flytja; og þess vegna er hann hiö mesta fagnaðarefni, sem 
mönnum hefir nokkurn tfma boðað verið. 

Og því er það, að þegar hljómr kirkjuklukknanna berst 
út yfir bœi og byggðir og kallar menn saman til þess að 
heyra hinn mikla fagnaðarboðskap, þá fyllist sála kristins 
manns fögnuði og tilhlökkun, og glaðr gengr hann í hús 
drottins. 

Og þar eru sungnir jólasálmarnir gömlu, sem hann hefir 



i50 


alltaf heyrt sungna á jólunum síðan hann var barn, — þessir 
sálmar, sem hafa einhvern veginn allt annan blæ en allir aörir 
sálmar. Þá snertast viökvæmir strengir í sálu hans. Þaö eru 
endrminningarnar um sakleysi barnsáranna, þegar hann þekkti 
ekki hinar margvíslegu freistingar heimsins, — endrminningar 
um jólagleðina, sem hann naut í foreldrahúsum, glaðr og á- 
hyggjulaus eins og barn. Og hann langar tii að verða aftr 
saklaus eins og barn. 

Og þegar hann svo heyrir þennan gamla og þó sí-unga 
boðskap um barnið heilaga, sem fœddist í Betlehem í fylling 
tímans, þá fyllist hjarta hans heilagri, ósegjanlegri gleði, sem 
hrífr hann og hefr upp yfir áhyggjur og strit hversdagslífsins; 
og í innilegri lofgjörð og tilbeiðslu beygir hann höfuð sitt og 
hjarta fyrir drottni dýrðarinnar, sem af óendanlegum kærleika 
sínum til vor syndugra manna gjörðist fátœkr vor vegna, þótt 
hann ríkr væri, svo að vér auðguðumst af hans fátœkt. — 
En þessari sælu og þessari tilbeiðslu í helgidómi hjartans fá 
engin orð lýst. 

Honum, vorum blessaða frelsara og konungi, sé dýrð og 
vegsemd um aldir alda. Hann gefi öllum gleðileg jól! Amen. 


Skammdegið og jólin. 

Eftir séra Björn B.Jónsson. 


Fram undir jólin ríkir myrkrið og nóttin. Þá eru stuttir 
dagar, en langar nætr á þeim parti jarðarinnar, sem vér búutn 
á. Þó er skammdegið enn meira á ættjörðu vorri, íslandi. 
Vér íslands börn höfum upp alizt í skammdegi — í margs- 
konar skilningi. 

Skammdegið hefir áhrif á lund mannsins. Margir eru 
þunglyndari í skammdeginu en endrarnær. Jónas Hall- 
grímsson kvartaði um það, að þunglyndið stríddi sérstaklega 
á hann í skammdeginu; þegar daginn fór að lengja, fannst 
honum brá af sér. 

Það fólk, sem býr við mikið skammdegi, hefir meira af 
nóttu en degi, er oft nokkuð þunglynt. Það vantar lífsfjörið 



og lífsgleðina; því nóttin sr ávallt svæfandi; myrkrið deyfir 
mann. 

Þar sern því er mikið myrkr, þarf að vera mikið af ljósi, 
sem stríði á móti myrkrinu, svo ekki verði lífið óbærilegt. 
Þess vegna eru menn alltaf að reyna að kveikja ljós í 
skammdegi lífsins. 

Þá er skammdegið í algleymingi, þegar sorgir og öfug- 
streymi lífsins kvelja huga manns, en einkum þá, þegar ekki 
sér til sólar guðs fyrir skýjum vantrúar og synda. Það er 
ömurlegt að vera einn á ferð í hríðarveðrum á svörtu nóttun- 
um núna í skammdeginu. Verra er þó að vera einmana og 
vonlaus andlega, og brjótast móti hríðarbyljum sálarstríðs og 
samvizkubits um hina dimmu nótt vantrúarinnar. 

Þess vegna þrá allir ljósið. 

Sumir góðir og vitrir menn eru einkennilega fávísir og 
barnalegir í sér, þegar þeir fara að fálma eftir andlegum 
ljósum. Margir menn leitast við að bera ljósið inn í sálar- 
híbýli sín á svipaðan hátt og gamla konan, sem ætlaði að bera 
sólskinið inn í húsið sitt í svuntu sinni. Líkt þessu fer þeim 
mönnum, sem ljósið vilja kveikja með eigin kröftum sínum og 
til þess vilja engin önnur ráð hafa en hugarburði sjálfra 
þeirra. 

Svo eru menn að reyna að lýsa upp með lömpum, sem 
iitla birtu bera. Það eru margir lampar til, en ekki mörg 
ljós, sem uppljóma sálu mannsins. Menntun er t. d. lampi, 
en hún ber ekki birtu inn í innsta herbergið í hjarta manns, 
þar sem guðsmynd mannsins sitr í böndum, eins og Jóhannes 
í inyrkvastofunni. Og skynsemin er ljós, en ekki ljós, sem 
lýsir mannshjartanu út úr myrkri synda-ófriðarins og sýnir 
því frelsara. 

Það er ekki nema eitt ljós til fyrir synduga mannssálina. 

Þetta ljós er frelsarinn. 

,,Það var hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, er 
kom í heiminn. ‘ 1 

Jólin boða þetta ljós : ,,í dag er yðr frelsari fœddr. “ 

Með ljós frelsarans koma jólin inn í myrkr skammdeg- 
isins. Og sjá! nóttin styttist, en dagrinn lengist um jóla- 



152 


leytið. Fyrir jólaljósinu víkr nóttin og myrkrið. Þar sem 
jólin komast að, þar hverfr vantrúin og þar flýr syndin. 
Bjartr er sá dagr, þegar vantrúin víkr og syndin er burt tek- 
in frá : nianni, fyrir það að koma til frelsarans og leggja synd- 
ina lionum á bak, eins og fórnarviðrinn vár bundinn á bak 
ísaks. 

- Blessuð birta er það, þegar maðr finnr sjálfr, að syndir 
sínar eru fyrirgefnar og maðr er elskulegt guðs barn. Blessað 
ljós er það, sem imanni ljómar, þegar maðr kemr auga á frels- 
ata sinn. 

b'’' Jólin sýna manni svo undr vel frelsarann, frelsarann í 
Vöggunni, frelsarann í elskunni. Og af því frelsarinn sést svo 
vel um jólin, þá eru jólin svo björt, svo björt, að allt ska mm- 
degið uppljómast og verðr að albjörtum dýrðardegi. 

Börnin og þeir menn, sem eru hreinhjartaðir, elska ljósið. 
‘£í vér erum barnsleg í anda og hreinhjörtuð, þá elskum vér 
jólin; þá segjum vér með skáldinu, sem ávallt er barn í hjarta: 
,,Fyrir hálmstrá herrans jötu frá 
hendi’ eg öllu—lofti, jörð og sjá. “ 

Vér skapþungu skammdegis-börnin, Islendingar, þurfum 
‘að fá fullkomnari jólabirtu yfir líf vort. Það þiðnar aldrei 
ísinn utan af andlegu lífi voru fyrr en Jesús Kristr bræðir 
hann,—ekki fyrr en við trúum af öllu hjarta á frelsarann.-— 
Þessi kalda, jólalausa skynsemistrú þíðir aldrei helið af vorum 
,,hjartans pól“. Vér þurfum allra manna mest að fá reglu- 
legán jólakristindóm, og prédikun, sem er þrungin af boð- 
skapnum um ,,fœðing guðs í heim“, og framborin er með 
barnslegum einfaldleik nýja testamentisins. Skammdegið og 
Vetrar-ríkið íslenzka víkr aldrei fyrir ljóstýrum skynsemistrú- 
arinnar; það mun aldrei víkja fyrr en barnsleg trú á Jesúm 
KriSt gagntekr hjarta þjóðarinnar. Þá verða jól, og þá verðr 
bjart. 

Guð gefi þjóð vorri jól trúarinnar, svo hún frelsist úr 
skammdeginu! 

Guð gefi, að skammdegið víki nú úr hjörtum mannanna, 
en í staðinn komi dýrðleg jólabirta og fylli öll hjörtu. 





153 


Dr. Abbott segir um Jesúm: 

Aldrei reisti hann neitt hús; en í minning hans hafa fleiri 
skrauthýsi reist veriö en allra annarra sanrtalinna í mannkyns- 
sögunni. Aldrei reit hann eina línu í músík; en meira af fnús- 
ík er af honum innblásiö en nokkrum 'ðörum manni. Ekk- 
ert málverk er til eftir hann, né hefir nokkurn tíma til veriö; 
en málara-íþróttin fœddist um leið og hann. Ekki átti hann 
neitt við það að semja bœkr; en af anda hans eru innblásnar 
ágætustu og fegrstu bókmenntirnar, sem heimrinn hefir séð. 
Ekkert sérstakt endrbótarverk framkvæmdi hann; en allsstað- 
ar, þar sem kross hans hefir verið reistr upp, hefir þræ'ldómr 
verið af numinn, stríðin orðið mannúðlegri, drepsóttir dvfnað 
og dáið út. Gegnum blæju þessarar sívaxandi upplýsingar 
lítr kristinn inaðr, og langt burtu á liðinni öld sér hann stjörn- 
una, sem birtan öll kemr frá, og trúir því, að í persónu hans, 
sem stjarnan táknar, fái hann svar upp á þetta bœnar-hróp: 
,,Ó, að eg vissi, hvar eg get fundið guð!“ Hann veit, að 
það, sem Kristr var, er guð. Hann veit, að Kristr er dyrnar, 
sem vér förum í gegnum á leið vorri til guðs—inn í hjarta 
guðs, og í annan stað dyrnar, sem guð fer í gegn um, konl- 
andi til vor—inn í hjörtu vor. 

-- 

Fyrir einu ári var eg staddr í ,Spítala Sakleysingjanna’ í 
Florenz. I rökkr-birtunni þar hékk hið fagra málverk eftir 
Ghirlandajo: Austrlenzku vitringarnir tilbiðjandi barnið 

heilaga. Austrheims-konungarnir með hinu glæsilega fylgd- 
arliði sínu eru þar svndir eftir að þeir hafa kropið niðr fyrir 
ungbarninu, Jesú. A baksviðinu sáust tvær yndislegar myndir 
af börnum, sem klædd voru í gagnsæja búninga, er virtust 
vera úr hvítri ull, krjúpandi með spenntum greipum og glöðu 
yfirbragði. Þegar eg athugaði þær myndir betr, sá eg á hálsi 
barnanna rauða smábletti í líking blóðdropa, eins og væri það 
rúbínar í hálsbandi þeirra, og mátti af þessu ráða, að hinn 
gamli málari hafði ætlazt til, að myndir þessar skyldi tákna 
tvö þeirra saklausu barna, er dóu píslarvættisdauða í Betle- 
hem, og að hann hafði sett þau á myndina í því skyni, að 
þau skyldi þegjandi opinbera hugsanir hjarta hans viðvíkj- 
andi huggun þeirri, líkn og sáluhjálp, sem korn til hjáipar- 
lausra og þjáðra barna jarðarinnar nreð fœðing frelsarans. 
Og er eg svo með þessum inndælu hugsunum í sálu minni fór 
út úr kapellunni og gekk í gegn um garðsviðið víða þar fyrir 
utan, sem glóði í hita sumarsólarinnar, þá sá eg þar lík- 
amlega uppfylling spádóms þess, er málarinn hafði borið fram 



154 


me£> myndinni. Þvf þar var mjúklega veriö aö bera eitt 
munaSarlaust smábarn bœjarins, aumingja, sem engan átti 
aS, inn í hin svölu herbergi spítalans, til þess aS því þar yrSi 
veitt hin bezta og umhyggjusarnasta hjúkran, sem læknis- 
íþrótt nútíSarinnar á ráö á. Og mér virtist spítalinn útskýra 
myndina, og rnyndin útskýra spítalann. Og þaS rann upp 
fyrir mér þá, hvernig stórhýsi þetta, sem Brunellesco hafði 
svo meistaralega dregið upp fyrirt'ram, meS hinum prýðilegu 
úthleyptu myndum á framhliðinni eftir Andrea della Robbia, 
og með kapellu sinni, er hefir að geyma eitt hinua göfugustu 
málverka eftir Ghirlandajo, hafði risið upp í allri þess unaðs- 
legu dýrð af hinni kristnu trú og líknarhugsan silkikaupmann- 
anna í Florenz, sem fyrir 400 árum létu reisa þaö til þess að 
vera skyldi hæli yfirgefinna og varnarlausra sm elingja í nafni 
drottins Jesú Krists og fyrir hans sakir. Hugsjón fegrðar- 
innar í sálu hins listfenga málara hafði náð sér niöri á réttum 
staS, í líknarheimili þessu, sökum þass, að bæði sú hugsjón 
og þaS heimili varð til út af sömu guðrœknishvöt, elskunni til 
hins guðlega harns, Krists. Vissulega var hvortveggja sú opin- 
beran hinnar helgu hvatar sönn og þ-er báðar í fullkomnu sam- 
rœmi sín á milli; og vissulega verðr það góðr dagr fvrir heim • 
inn, þegar það samrœmi endrnýjast. íþrótt nútíðarinnar, með 
hennar ljómanda útbúnitigi og ríka hugviti, bíSr eftir inn- 
blæstri til þess aS kröftum hennar verði beitt viS það, setn 
göfugt er. Velgjöröasemi nútíðarinnar, svo verklagin og 
framtakssöm sem hún er, vantar of oft fegurðartilfinning, 
smekk fyrir því, sem vel á við. Báða þessa ómetanlegu 
hœfilegleika, og hver veit, hve marga tleiri, geta menn fengið 
aftr, þegar hjarta hinnar efagjörnu aldar vorrar, sem enn elr 
í brjósti sér djúpan kærleik til trúar og sterka trú á kærleik, 
kemr aftr til þess að krjúpa niðr vtð jötuna, þar sem litla 
barnið heilaga opinberar elsku guðs til tnannanna. —Van Dyke 
í riti hans Tke Christ Ckild in Art. 


Heiinilið. 

Eftir séra Rilnölt Marteinsson. 

(Niðrlag.) 

Á kristnu heimili ríkir andi þakklætis og nœgjusemi. 
Þetta birtist í borðbœninni og öSrum guðrœknis-iðkunum, og 
þaS kemr fram í urngengninni í heild sinni. Eins og blómið 
angar frá sér, vegna þess það má til, af þeirri angan, sem í 



því er, eins hlýtr aS koma fram í dagfari kristins manns þaö, 
sem hann geymir í hjarta sínu. Sá, sem hefir reynt frelsandi 
náö guSs í hjarta sínu, hlýtr í daglegri framkomu sinni aS 
sýna þakklæti viS föSurinn á himnum. Á því heimili, þar sem 
slíkr andi ræör, eru menn ekki stöSugt aS gefa sjálfum sér 
dýröina, ekki heldr alltaf aS mögla út af því, sem er öSruvísi 
en þeir sjálfir höfSu til ætlazt, heldr ber dagfariö vott um þaS, 
aö menn kannast viö, aö þeir sé háSir handleiöslu hins alvísa 
og algóöa drottins, eins og stendr í guös oröi: ,,Hva 5 hefir 
þú, sem þn hafir ekki þegi 5 ?“ (i. Kor. 4, 7) og: ,,Eg hefi 
lært aö láta mér nœgja þaö, sem fyrir hendi er“ (Filipp. 4, 
11). Sá andi, sem kemr fram í þessum orSum, gengr í gegn 
um kristiö heimilislíf. 

Þar sem hjörtun eru samtengd guöi í trú, þar ríkir líka 
andi kærleikans; því hver sem viðrkennir, aö Jesús sé guðs 
sonr, í honum er guð stöðuglega, o,g hann í guði" (1. Jóh. 
4,15); en ,,guð er kærleikrinn“ (1. Jóh. 4,8). Þar af leiðir, 
aö þar sem sönn trú er, þaö er að segja verulegt lífssamband 
milli guös og mannsins, þar er sannr kærleikr. Á kristnu 
heimili reyna menn því til með bœn til drottins um hjálp 
hans að yfirstíga þá örðugleika, sem eðlisfar vort skapar oss, 
og láta anda kærleikans ráða. En uppspretta alls þessa er 
samband vort við guð, trúin, eða öllu heldr guð sjálfr, því frá 
honum kemr öll góð og öll fullkomin gjöf (Jak. 1, 17). 

En til þess trúnni verði haldið lifandi verör hún aö fá 
endrnœring úr guðs orði. Maðrinn verðr að lifa með guði 
bæði í bœnum og eins í orði hans. Bæði verör hver einstak- 
lingr aö gjöra þetta út af fyrir sig, ganga inn í hiö allrahelg- 
asta til guðs síns daglega, og eins ætti á hverju kristnu heim- 
ili að vera einhverjar guðrœknisiðkanir fyrir heimilisfólkiö 
sameiginlega. Mikið undr er þaö fagrt fyrir heimilisfólkið, 
sameiginlega, að byrja daginn með þakkargjörð til drottins 
fyrir varðveizlu hans og bœn urn anda hans til leiðbeiningar 
og aðstoðar. Fagrt líka fyrir hjörtun, sem samtengd eru í 
kærleika og eignazt hafa hinn sama frelsara fyrir sálir sínar, 
að fœra drottni sína þakklætisfórn að kvöldi. 

Því miðr eru heimili vor íslendinga í Ameríku mjög fátœk 



af g'uÖrœknisiökunum. Meiri hlutinn af heiinilum vorum hefir 
engar sameiginlegar guösþjónustur. Ef kirkjufólk af öörum 
þjóðflokkum í þessari heimsálfu dœmdi oss eingöngu eftir því, 
myndi það álíta oss aö mestu heiöiö fólk. Því miðr eru 
kristnu heimilin vor allt of lítið frábrugöin heimilum þeirra, 
sem eru vantrúaðir. Á þessu þarf bót aö veröa, því heimilið 
er akr, þar sem sálir vaxa og mótast fyrir eilífa fratntíö. 

Um formiö á heimilisguðsþjónustum er hér ekkert talað. 
Það má vera eins einfalt eins og hverjum sýnist. En aö því 
er snertir bœkr, til þess hafa menn nóg tœkifœri. Menn hafa 
biblíuna, sálmabœkr og aðrar góöar guösorðabœkr, og er því 
ekki nein minnsta afsökun fyrir því aö guðs orö sé ekki um 
hönd haft á heimilunum. Tœkifœrin höfum vér nóg; oss 
skortir ekkert annað en þá löngun eftir guðs orði, sern frels- 
arinn talaði um, þegar hann sagði: ,,Sælir eru þeir, sem 
hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því þeir munu saddir 
veröa. “ O, að vér gætum sagt með Davíö í 42. sálminum: 
,,Mína sál þyrstir eftir guði, eftir þeim lifanda guöi. ,l Þá 
myndi vera meira af guðrœkni á heirnilum vorum og meira af 
sælu í lífi voru. 

Á heimilinu þurfa að vera skemmtanir. 

Ásamt alvörunni er gott að sé innileg gleði. Heim- 
ilið ætti að vera skemrntilegr staðr. Menn ætti ekki 
að þurfa að sœkja allar skemmtanirnar út frá heim- 
ilinu; en gleði er ómissandi þáttr í lífi allra manna. Auðvitað 
veitir fleira gleði en svo kallaðar skemmtanir; en fyrir unga 
fólkið að minnsta kosti er það alveg nauðsynlegt að njóta 
einhverra skemmtana. Ekki heldr nein ástœða tii fyrir 
kristið heimili að láta nokkurn drunga hvíla yfir sér. Enginn 
maðr hefir eins mikla ástœðu til að vera sannarlega glaðr eins 
og kristinn maðr. Hann hlýtr því að líta svo á, að hann eigi 
,að njóta hins gleðiríka og skemmtilega, jafnvel í hinu stund- 
lega, sem drottinn veitir honum. Á kristnu heimili hafa 
menn vissulega ástœðu til að minnast orða Páls postula í Fil- 
ipp. 4, 4 : ,,Gleðjið yðr ávallt í drottni; og enn aftr segi eg; 
gleðjið yðr. ‘ ‘ 

Auðvitað eru ekki allir menn jafn-gleðigjarnir, og krist- 



157 


indómrinn gjörir ekki eðlisfar allra manna jafnt. En einmitt 
fyrir þá sök getr verið hættulegt fyrir menn að dœma alla 
aðra á heimilinu eftir sínu lundarfari. Það er hœgt að 
syndga í þá átt að þvinga hina ungu of mikið. Það hefir oft 
komið fyrir, og hefir þá útkoman stundum orðið sú, að ung- 
lingarnir hafa hlaupiö frá heimilinu eins og úr dýflissu, sökkt 
sér niðr í guðlausar skemmtanir annarsstaðar og tapazt. 

Þetta urn skemmtanir er eitt hiö mestá vandamál, 
sem fyrir oss liggr á þessum tíma. Löngun til skemmt- 
ana hjá nærri því öllu ungu fólki er all-sterk, og 
þaö er með öllu óhjákvæmilegt að veita því einhverja 
skemmtun, enda mikið til af skemmtununr, sem eru til 
blessunar bæði líkamlega og andlega. En á hinn bóginn 
er þetta hættuleið, því það úir og grúir af skemmtunum, sem 
eru til spiilingar. Sumar af þeim eru einmitt þær, sem virð- 
ast einna mest töfrandi fyrir unga fólkið, eins og t. d. dans. 

Til úrlausnar þessu virðist ekki vera nema að eins eitt 
ráð, það, að kenna unga fólkinu að skemnrta sér fallega, að 
konra inn hjá því rétturn smekk. Sá, sem einu sinni hefir 
fengið smekk fyrir því, sem göfugt er og fagrt í bókmenntum 
og músík, er ekki líklegr til þess að leggja sig niðr að auð- 
virðilegu rusli. Sá, sem einu sinni hefir fengið smekk fyrir 
skemmtunum, sem eru fagrar og göfgandi, og fengið viðbjóð 
á því, sem er gróft og skaðvænlegt, er ekki líklegr til að falla 
fyrir freistingum siðlausra skemmtana. 

Hér er þá mikilvægt verkefni fyrir heimilin. Látið heim- 
ilin vera heimkynni saklausrar og hreinnar gleði. Bjóðið 
Jesú Kristi inn á heimili yðar einmitt á gleðistundunum eins 
og brúðhjónin í Kana forðum. Takið aldrei þátt í neinni 
skemmtan nema þar sem þér getið beðið hann að vera með 
yðr. Þá kastið þér fljótt hinum ljótu og ógöfugu 
skemmtunum. 

Af skemmtunum er engin betri eða göfugri en sönglist. 
En einnig og ekki sízt þar þarf menntaðan smekk, sem kann 
að velja það, sem fagrt er. Sé það gjört, er óhætt að segja, 
að það er engin ein skemmtun, sem veldr eins mikilli breyt- 
ing til gleði á heimilinu eins og hljóðfœrasláttr og söngr. 



i 5 8 


Hlynniö aö heimilum yöar. Látiö yðr þykja vænt um 
þau. Leggiö mikiö í sölurnar fyrir þau. Reynið til þess aö 
gjöra þau aö yndislegum staö. Látiö þau eignast það and- 
rúmsloft, sern þroskar hina ungu á vegi gæfu, sem verðr sterkt 
aif til aö halda þeim frá illu, þegar út í lífið er komið. 
,,Látið Krists orð ríkulega búa hjá yðr, svo að þér með allri 
speki kennið hver öörum og áminnið hver annan, sœtlega 
syngjandi drattni lof í yðar hjörtum. “ 


Trúmálafundir í Minnesota. 


Það hefir verið um nokkur ár venja safnaðanna í Minne- 
sota, að halda trúmálafundi seint á haustin. Hafa þá oftast 
einhverjir af prestum kirkjufélagsins í öðrum söfnuðum komið 
til að standa fyrir fundunum. í þetta sinn var það séra Rún- 
ólfr Marteinsson í Nýja Islandi, sem suðr kom. Hálfpartinn 
áttu söfnnðirnir líka von á forseta kirkjufélagsins til fundanna, 
en honum rej'ndist ómögulegt að komast að heiman um það 
leyti. Söfnuðunum þótti mikið fyrir, að hann ekkigat komið, 
en með fögnuði tóku þeir við kveðju hans og blessunaróskum, 
er hann sendi fundunum. 

Séra Rúnólfr kotn til Minneota að kvöldi dags 18. Nóv. 
Næsta dag (fimmtud.J var fundr haldinn í söfnuðinum í Lin- 
coln County. Því miðr var fundr sá fremr fámennr, en til 
þess var sú orsök, að þresking stóð yiir hjá sumum bœndum í 
byggðinni. Umtalsefni á fundinum var bœnin. Var séra 
Rúnólfr málshefjandi bæði á þessum fundi og öllum hinum. 
Auk hans og prests safnaðarins töluðu þrír leikinenn: Pétr 
V. Pétrsson, Jóh. Pétrsson og Guörún Sigvaldason. 

Að kvöldi sama dags var bandalagsfundr í Minneota, og 
flutti séra R. M. þar erindi um íslenzkar bóktnenntir. 

Næsta dag að kvöldinu til var haldinn trúmálsfundr í kirkju 
St. Páls safnaðar í Minneota. Var hann vel sóttr. Umtalsefni 
var hið sama og daginn áðr í Lincoln County. Auk prest- 
anna tveggja töluðu tveir leikmenn: Sigb. S. Hofteig og 
Bjarni Jones. 

Daginn eftir (laugard.) var fundr í Vestrheimssöfnuði, og 
var hann fremr vel sóttr. A þeim fundi var umtalsefnið 
syndin. I umrœðunum tóku þátt, auk prestanna, þrír leik- 
menn: Kr. J. Vopnfjörð, Bjarni Jones og Sigb. S. Hofteig. 

Sunnudaginn þar á eftir prédikaði séra Rúnólfr f tveimr 
söfnuðum prestakallsins, á hádegi í söfnuðinum í Lincoln 



i59 


County, en um kvöldiö í Minneota. Veitti hann þá einnig 
presti safnaöarins og nokkrum öörum kvöldmáltíðar-sakra- 
mentið. 

Að kvöldi næsta dags var almenn skemmtisamkoma 
haldin í Minneota fyrir forgöngu kvenfélags St. Pálssafnaðar, 
og var séra Kúnólfr þar helzti rœöumaör, og talaöi þá að nýju 
út af forn-bókmenntum Islendinga. 

I söfnuðinum í Marshall var trúmálsfundr haldinn þriöju- 
dagskvöldið 24. Nóv. Sá söfnuðr er mjög fámennr, en nærri 
allir safnaðarmenn voru viöstaddir. Umtalsefnið var hið 
sama sem í Vestrheimssöfnuði, syndin. Auk prestanna tók 
til máls einn leikmaðr, Jón Sigvaldason. 

Næsta dag hélt séra Rúnólfr Marteinsson á staö heim- 
leiöis, eftir að hafa unnið inikið og fagrt verk hér syðra. 
Honum fylgdi innilegt þakklæti og einlægar fyrirbcenir brœðr- 
anna í Minnesota. B B T 

Nýja testanrentiö íslenzka. sem hr. Fr. H. Jones hefir 
látið gefa út og fengið hr. Halldóri S. Bardal til útsölu meðal 
Vestr-ísiendinga, er með tvennskonar myndum. Önnur teg- 
und myndanna er með mörgum litum, og er sérstakt blað 
fyrir hverja þeirra. Þær eru alls 20. Hinar allar, 38 að tölu, 
eru dökkar; tvær og tvær þeirra á blaði, önnur framan á blað- 
inu, hin aftan á. Hinar fyrrnefndu, skrautprentuðu, eru 
þessar : Betanía við Olíufjallið, Austrlenzkt íbúðartjald, 
Jerúsalem, Austrlenzkr kennari, Austrlenzkr vegr, Borgar- 
hlið, Sólsetr, Stræti í Jerúsalem, ,, Bróðir hans var á akri“ 
(Lúk. 15, 25), Davíðsturn í Jerúsalem, Sikkem, A ferð í 
Arabíu, Aþenuborg, ,,Eg beygi kné mín“ (Efes. 3, 14), 
,,Stjarna er stjörnu bjartari“ (1. Kor. 15, 41), Sá sem 
plœgir, Korinþuborg, Fjársjóðir Egyptalands, Eyjan Patmos, 
Austrlenzkr fjárhirðir.—Dökk-prentuðu myndirnar eru þessar: 
,,Biðjast fyrir á strætum" (Matt. 6, 5), Borð peninga-víxlara 
(21, 12), ,,Sá sem er á húsþaki“ (24, 17), Þvottr á kerum, 
könnum og borðbekkjum (Mark. 7,4), Gefa vatnsdrykk vegna 
Krists (9, 40), Við Genesaret-vatn—fiskimennirnir þvo net 
sín (Lúk. 5, 1. 2), ,,Þér bindið mönnum lítt bærar byrðar“ 
(11, 46), ,,Hún kveikir Ijós, sópar húsið og leitar vandlega 11 
(15. 8), ,,Hver sem drekkr af þessu vatni“ o.s.frv. (Jóh. 4, 
13). Uppskera, Fiskimenn við Tíberías (21, 1), ..Uttilár- 
innar“ (Pg. 16, 13), Tjaldgjörðarmenn, ,,Leiða lærisveinana 
afvega“ (20, 30), ,,Spyrna móti broddunum“ (26, 14), 

,,Uppfrœddr af lögmálinu“ (Róm. 2, 18), Leirsmiðrinn (9, 
21), ,,Sá sem plantar og sá sem vökvar“ (1. Kor. 3, 8), 



i6o 


Ivonur í samkunduhúsi (n, io. 13), Innsigla bréf (2. Kor. -17 
22), Borgarveggr—Damaskus (11, 32. 33 )- ,,Lítiö súrdeig 

sýrir allt deigiö“ (Gal. 5, 9), ,,Styöjiö þá, sem veikir eru“ 

(1. Tím. 5, 14), ,,Hvernig menn heilsast í austrlöndum (1. 
Tess. 5, 26), Fyrirrennari í austrl. (Hebr. 6, 20), ,,Ráfuöu 
um fjöll og óbyggöir" (n, 38), Banías, uppspretta Jórdanar, 
Vínpressa troðin. 

Auk myndanna, sem hér eru taldar, eru uppdrættir, 
marglitir og skýrii, á tveimr blööum af landinu helga (á 
Krists tímum og dómara-tíöinni) og löndum þeim, sem Páll 
postuli ferðaðist um í kristniboðserindum. 

Að því er textann snertir, er þetta nálega óbreytt endr- 
prentan nýja testamentisins ísl, sem brezka biblíufélagið gaf 
út í Oxford 1866. Hr. Jones liefir aö tilinælum vorum góð- 
fúslega bent oss á alla staðina, þar sem eitthvað hefir verið 
breytt til í þýðingunni. Slíkar breytingar eru um 50, en 
lang-flestar eru þær mjög smávægilegar, og þó yfir höfuð til 
bóta, sumar að eins leiðréttingar á prentvillum. Vér höfum 
all-vandlega gætt að þeim öllum. 

Nýja testament þetta er mjög hentug og prýðileg jólagjöf. 

Verð bókarinaar er 50 cts., í dýrara bandi $1.20, I enn dýrara bandi $1.75; 
án mynda, en með landabréfunum 40 cts. 

Dr. Henry Clay Trumbull í Philadelphia andaðist 8. Des. 
Hann var ritstjóri blaðsins ,, SundaySchoolTimes“ síðan 1875 
0 g gjörði það að merkasta tímariti sunnudagsskólamálinu til 
stuðnings, sem til er. Hann var ágætr rithöfundr. Af hinum 
mörgu ritverkun, sem eftir hann liggja, skulu að eins nefndar 
bœkrnar ,,Kadesh-Barnea“ og ..Teaching and Teachers“. 
Hin fyrrnefnda bóka þessara segir frá því, hvernig höfundr- 
inn’árið 1881 fann Kades Barnea, meginstöð ísraelsmanna á 
eyðimerkrför þeirra suðr frá landinu fyrirheitna. Hin síðar- 
nefnda bók hefir aö geyma frábærlega góðar leiðbeiningar fyrir 
sunnudagsskólakennara. 

Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar. “ 

VERÐI LJÓS l"— hið kirkjulega mánaðarrit þeirra sára Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
" sonar í Reykjavík— til sölu í bókaverzlan H. S. Baidals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

FIMREIÐIN** eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
" ir. sögur. kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá II. S. Bardal, J. S. Bkrgmann o. fl. 

ÍSáFOLD*' lang-mesta blaðið á fslandi, keinr út tvisvar í viku allt árið; kostar I Ameríku 
" ' $r.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 

SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið ,,Kenn- 
” arinn" fylgir með „Sam.“ f hverjum mánuði. Ritstjóri „Kennarans er séra N. Stein- 

grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins Si; 

greiðist Fyrirfram. - Skrifstofa ,.Sam.“ : 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba.Canada,— 
Útgífunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bkrgmann, Ólafr S. Þorgkirsson, 

N. Steingrímr Þorláksson. Pktr Hjálmsson, Wilhelm H.Paulson, IIalldor S. Bardal. 

. ; Prentsmiðja Lögbergs,— Winnipeg. 


